1 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 








HVER ER TILGANGUR 


LÍFS ÞÍNS? 


BR. KALIÐ YASIN 


Íslensk þýðing: Haukur Þorvarðarson 


(Haukur Þór Þorvarðarson) 
Ibn Abbas Miðstöð í Reykjavík 
IbnAbbasCenterReykjavikögmail.com 


2 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





FORMÁLI 


„ 
Í nafni Guðs hins náðarsama, og miskunnarsama. 


Þetta hefti er þýðing á fyrirlestri sem bróðir okkar í Íslam, 
Khalid Yasin hélt í Saudi Arabíu árið 1994. Þessi fyrirlestur er í 
miklu uppáhaldi hjá mörgum Múslímum og þeirra sem ekki eru 
trúaðir um heim allan. Fyrirlesturinn er um grundvallar 
kenningar Íslam og getur yfirsýn yfir grundvallarsýn Íslam sem 
er trúin á hinn eina sanna og alsmáttuga Guð. 


Í þessum fyrirlestri tekur bróðir Khalid Yasin upp mikilvægustu 
grunnkenningar Íslam á sama sett og lesarinn (hlustandinn), er 
ánægður að fá hluta af þessum upplýsingum, þar sem Yasin 
gefur mikið af dæmum og hliðstæðum dæmum sem gerir það 
einfalt fyrir hvern og einn að skilja hver raunveruleg merking 
lífsins er og hvað Íslam snýst um. 


Það er því mikil ánægja að geta komið þessum fyrirlestri á 
framfæri í bók formi, og það er okkar von að sá sem les 
fyrirlesturinn sjá skýrleika rökanna sem framfærð eru og finni 
leiðbeiningu í þessum fyrirlestri. 


C.I.M.S — Conveying the Islamic Message Society 


3 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





HVER ER TILANGUR LÍFSINS? 


Mínir kæru og virtu múslímsku bræður og gestir; eins og 
bróðir minn nefndi ykkur, er ég hér í kvöld og er heiðraður og 
hræður yfir því að hafa fengið möguleikann að tala um þetta 
efni sem við ætlum að ræða hér í kvöld. Ég vill þess vegna 
benda á að þessi kvöldstund á ekki að túlkast sem fyrirlestur, 
þar sem ég er ekki væddur til að fyrirlesa. Heldur vil ég að þið 
sjáið þetta meira sem góð ráð, til ykkar og mín sjálfs, vegna 
þess að ég get séð sjálfan mig sitja í þessum stólum hér fyrir 
framan mig. 


Bara fyrir nokkrum dögum síðan, og aðeins fyrir nokkrum árum 
síðan, og stuttri stund síðan var ég einmitt í ykkar sporum — ég 
var Kristinn og ekki Múslími, þjóðerni hefur hér enga merkinu, 
ég var manneskja sem ekki var meðvituð og vissi ekki af tilvist 
Íslam, og við það tilfelli skildi ég ekki alveg meininguna með 
þessu lífi. Svo að með þessum sögðum myndi ég vilja byrja 
með að biðja ykkur að sjá þessa kvöldstund ekki sem fyrirlestur 
heldur sem góð ráð og ykkur til glöggvunar. 

Upplýsingarnar sem ég vill deila með ykkur getur virkað á 
ykkur sem mjög yfirgripsmiklar, en ef þið íhugið möguleika 
heilans í að vinna úr upplýsingum og það magn af upplýsingum 


4 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





sem heilinn hefur bugi til að túlka og geyma, þá er það öruggt 
að nokkrar síður með upplýsingum sé ekki of mikið til að 
yfirbuga vinnslu geta huga ykkar. Það er ábyrgð mín að ræða 
um efni kvöldsins sem er: „Hver er meiningin með lífinu?" og 
„Hvað veist þú um Íslam?". Þar að segja hvað veistu í raun um 
Íslam, ekki hvað þú hefur heyrt um Íslam, ekki það sem þú 
hefur séð í gjörum fárra múslíma, heldur hvað veist þú virkilega 
um Íslam? 


Ég vill byrja með því að segja að þið öll berið með ykkur mikla 
ábyrgð og sú ábyrgð er að hlusta af athygli með skilningsvit 
ykkar opin og með opnu hjarta. 


Í heim sem er fullur af fordómum, þar sem maðurinn sér sína 
eigin menningu sem æðri yfir öllum öðrum menningum og 
menningarheimum, er erfitt að finna fólk sem hefur 
möguleikann til að hugsa eftir á, og hugsa um lífið og tilgang 
þess og að reyna að fá niðurstöðu sannleikan bak við þennan 
heim og merkingu tilveru okkar. Þegar maður spyr sjálfan sig 
spurningarinnar „Hver er merking lífsins", sem er 
grundleggjandi og eðlislæg spurning sem liggur í loftinu, þá 
segja flestir aðspurðir að þeir hafi ekki fundið ennþá svarið við 
þessari spurningu þó að þessir aðilar hafi verið umlstalsverðum 


5 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





tíma í sjálf rannsóknir við að svara þessari stóru spurningu. 
Flestir þegar þeir eru spurðir að þessu að styðjast við skoðun 
einhvers annars í stað þess að í rauninni beita sjálfsskoðun og 
finna svarið við henni innra með sér, sem dæmi segir faðir minn 
að meiningin með lífinu sé hvað presturinn í heima sókn minni 
segir er meiningin með lífinu, hvað kennarinn minn segir er 
meiningin með lífinu, og það sem vinir mínir segja er meiningin 
með lífinu og þar fram eftir götunum. Ef maður er hinsvegar 
spurður af hverju stundar þú atvinnu? Þá svarar maður blátt 
áfram, „Jú það er vegna það er nauðsynlegt og það er 
nauðsynlegt að sjá sjálfum sér fyrir farborða og að sjá fyrir 
þörfum fjölskyldunnar“. Ef ég spyr einhvern um af hverju hann 
sefur, af hverju hann þvær sér, klæðir sig og svo framvegis, þá 
mun svarið frá öllum vera á einn eða annan veg að það sé hluti 
af þörfum mannfólksins. Það væri hægt að spyrja svona 
spurninga með hundraði líkra spurninga og fá sama svar frá 
hverjum sem er, á hvaða máli sem er, og hvar sem er í 
heiminum, það er það einfalt! 


Hér velti ég mér fyrir því hvernig er það þegar maður setur 
fram spurninguna “hvað er markmiðið og hlutverk lífs okkar?" 
Að maður fær mismunandi svör við þeirri spurningu? 

Það er vegna þess að fólk er oft ráðvillt, og veit oft ekki sitt 


6 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





rjúkandi ráð og þreifar fram fyrir sér í algeru myrkri, og í stað 
þess að svara spurningunni heiðarlega og segja “ég veit það 
ekki“, þá leggur þetta fólk fram sem svar hvað sem aðrir hafa 
sagt þeim að segja að eða því sem því hefur verið kennt. 


Er hlutverk þessa heims eins einfalt eins og að borða, klæða sig, 
að útvega sér lífsnauðsynjar og hafa gaman af lífinu er það vel 
varðveitt hlutverk? 


Af hverju fæddumst við? Hvað er takmarkið með tilveru okkar 
og hver er viskan bak við alla sköpun mannfólksins og 
feiknarlegrar stærðar alheimsins? Íhugaðu þessa spurningu. 
Margir halda því fram að það finnst ekki nokkurt guðdómlegur 
uppruni alls þessa, og að það séu ekki til neinar sannanir fyrir 
tilveru Guðs, og það eru til guðleysingar sem beita þessari 
röksemdarfræði fyrir sér. 


Og þeir gefa til kynna kenningar að alheimurinn hafi komið 
kannski í gegnum stóran hvell („Big Bang"), og að öll sólkerfi 
alheimsins höfðu við þann hvell verið samsett. Og þeir halda 
því fram að lífið hafi enga merkingu og það sé í rauninni ekki 


hægt að rökstyðjast eða byggja líf sitt á nokkurri sannari 
kenningu sem ekki sé hægt að afsanna, og ekki sé hægt að 


“ HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





sanna eða sanna á rökfræðilegan hátt að það sé til Guð, eða 
nokkuð Guðdómlegt hlutverk sem MHggi að baki undraverðar 
náttúru þessa heims. Hérna vill ég nefna nokkru vers úr 
Kóraninum sem taka upp þessar spurningar: 


(...Guð og herraveldi hans yfir himnunum og jörðinni og Guð er 
allmáttugur. Sannarlega, í sköpun himnanna og jarðarinnar og í 
ljósaskiptunum á milli nætur og dags eru sannarlega tákn til 
þess sem vill nota skilningsvit sýn; þeir sem minnast Guð þegar 
þeir standa, þegar þeir sitja, og þegar þeir l1ggja og hvíla sig, og 
sem, þegar þeir íhuga sköpun himins og jarðar |og leggst á bæn 
með þessum orðum|: Herra! Þú hefur ekki skapað allt þetta í 
blindni. Þú endurspeglast í heiðarleika þínum! Þyrmdu oss frá 
refsingu eldsins!) (3:189-192| 


Í þessum versi hefur Guð læsilega og skýrlega nefnt fyrir okkur 
að fyrst draga athygli okkar að sköpun okkar sjálfs, ólíka 
hegðun líkamans, og sú afstaða og viðhorf sem mannfólkið ber 
með sér. Hann dregur athygli okkur að himnunum, skiptingunni 
milli nótt og dags, stjarnanna, stjörnukerfanna og svo 
framvegis, til að segja okkur að hann skapaði ekki allt þetta 
hugsunar og kærulausum tilgangi. 


6 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Mínir kæru og virtu bræður, við skulum spyrja okkur annarrar 
spurningar. Þegar þið sjáið brú, byggingu eða farartæki, þá 
haldið þið um leið að annaðhvort manneskja eða fyrirtæki hafi 
smíðað, byggt og hannað viðkomandi hlut. Þegar þið sjáið 
flugvél, geimskip, gervitungl, eða risavaxið skip, þá hugsið þið 
ykkur hve ótrúleg þessi farartæki eru. Þegar þið sjáið 
kjarnorkuver, umsnúandi geimstöð, alþjóðlegan flugvöll eins og 
sá sem er til í þessu landi þá hljótið þið að vekja hrifningu og 
vekja aðdáun vegna verkfræðistarfsseminnar sem liggur að baki 
hönnun, byggingu og smíð þessara hluta. Eigi að síður eru þetta 
bara hlutir sem eru hannaðir af mannfólkinu. 


Svo að hvernig er það með líkaman og stórfenglega og 
fullkoma líkamsbygginguna sem stýrir kerfum líkamans? 
Hugsaðu um heilan, hvernig hugsanir verða til, hvernig heilinn 
virkar, hvernig heilinn greinir úr upplýsingum, hvernig heilinn 
geymir og flokkar upplýsingar, hvernig heilinn tekur á móti 
upplýsingum, hvernig heillin greinir og flokkar upplýsingar á 
þúsundar broti úr sekúndu, og gerir það án hvíldar og truflunar. 
En það er vegna heilans sem manneskjan hefur getað skapað 
farartækin, eldflaugarnar, skipin og svo framvegis. Hugsaðu um 
heilan og það sem heilinn getur framkvæmt, gert og komið í 
verk. 


9 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Hugsaðu um hjartað, sem dælir blóði án hvíldar í 60-120 ár, 
sem sækir og tæmir blóð sem flæðir í gegnum líkaman og 
heldur þessari framkvæmd og ferli í gegnum lífskeið þitt. 
Hugsaðu um þetta. 


Hugsaðu um nýrun og það hlutverk sem nýrun hafa og það sem 
nýrun bera með sér. Nýrun sem hreinsandi verkfæri líkamans 
sem gerir óteljandi efnafræðilegar sundurliðannir og leysir 
efnasamband blóðsins upp í einstaka efnisþætti, og rannsakar 
jafnfremur þau eiturefni sem eru í blóðinu og gerir þetta 
sjálfkrafa án þess að þú þurfir að íhuga eða stjórna starfsemi 
þeirra meðvitað. 


Hugsaðu um augun, manngerðu myndavélina sem aðlagar sig, 
skerpir, einbeitir sér, túlkar, greinir og framkallar liti, form og 
víddir að sjálfu sér. Hugsaðu um það. Hver hefur skapað þetta? 
Er það manneskjan sjálf? Nei að sjálfsögðu ekki. 


Hugsaðu um alheiminn. Og íhugaðu eftirfarandi: 
Jörðin er pláneta í sólkerfinu okkar, og sólkerfi okkar er sólkerfi 


í vetrarbrautinni. Og vetrarbautinn er ein af stjörnukerfunum í 
alheiminum og það eru til miljónir af sólkerfum sem eru alveg 


IO (HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





eins og lík vetrarbrautinni. Að öll þessi sólkerfi eru í röð, þau 
eru öll nákvæmlega staðsett, vetrarbrautir rekast ekki á hvora 
aðra, og vetrarbrautirnar ferðast á ákveðnum föstum brautum 
sem breytast ekki. Hefur manneskjan ákveðið þessa röð og 
þessa hringi sem vetrarbrautirnar ferðast á? Hefur mannfólkið 
einkvað komið nálægt hringrás vetrabrautanna þegar þær 
ferðast á brautum sínum? Og er það mannfólkið sem viðheldur 
þessari nákvæmni? Nei að sjálfsögu ekki. 


Hugsaðu um dýrin, sem eru mismunandi, bakteríunnar, öll þau 
frumefni sem ekki er ennþá búið að uppgötva jafnvel meðfram 
hraðri framþróun hátækni og rannsóknaraðferða. Sem hafa 
aðeins snert yfirborðið á skilningi á undrum spilverki 
náttúrunnar. 


Er þetta allt í kring um okkar komið af heppni? Og virkar allir 
þessir hlutir fullkomlega og af kostgæfni aðeins með heppni? 
Og heldur lífið áfram að fjölga sér og viðhalda sjálfu sér og 
brauðfæða sér aðeins af heppni? Nei, að sjálfsögðu ekki. 

Það er óraunhæf og fáránleg trú að halda því fram að allt í kring 
um okkur sé af okkur sjálfum komið, því að þorri þess sem er í 
kring um okkur er fyrir utan getu og rúmtaks mannfólksins og 
gæti aldrei verið komið frá því, og þetta er allir sannfærðir um. 


IL IHVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Guð; skaparinn sem hefur vitneskju um allt, og hefur ábyrgð á 
því að móta og skapa og ber ábyrgð á sköpun sinni, er sá eini 
sem á skilið að fá hrós og þakkir. Ef ég gef hver og einum af 
ykkur hundrað dollara, án þess að hafa nokkurra ástæðu til þess, 
mynduð þið þá ekki að því minnsta þakka fyrir ykkur? 

Hvernig er það á það augu þín, nýrun, heilan og líf þitt, 
andatakt, börn þín hver hefur skapað allt þetta? Hefur hann ekki 
áunnið sér hrós þitt og þakkir? Hefur hann ekki áunnið sér það 
að vera tilbeiddur og viðurkenndur? Bræður mínir og systur, 
þetta er kjarni þess sem er takmark okkar lífs. Guð er 
allmáttugur og stórfenglegur og segir til okkar í Kóraninum. 
“ Ég hef skapað það ósýnilegar verur og mannfólkið aðeins til 
að dýrka Mig" (Kóran, 51:56) 


Svo að takmark lífs okkar að er viðurkenna skapara okkar, og 
vera þakklát skaparanum, að í þakklæti okkar tilbiðja skapaðan, 
vísa skaparanum auðmýkt og undirgefni, og hlýða þeim lögum, 
boðum og bönnum sem Hann hefur sent mannfólkinu. Kjarni 
þessa er tilbeiðsla, og þetta kerfi sem við lifum í, að borða, 
drekka og klæða sig, vinna og lifa og að deyja eru bara hluti af 
orsök og verkan, en innst inni vitum við að við vorum sköpuð 
til að tilbiðja Guð. Þetta er meining lífs okkar. 


2 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





HVAÐ VEIST ÞÚ RAUNVERULEGA UM ÍSLAM? 


Leyfum okkur að halda áfram að næsta hluta umræðisefni 
okkar. Sem er hvað veist þú í rauninni um Íslam? Ekki hvað þú 
hefur heyrt um Íslam eða hvað þú hefur séð til dæmis með 
aðgerðum múslíma. Því að greina mun verður að gera á milli 
Íslam og múslíma. 


Íslam er leiðarljós og réttarkerfi, og ef að múslími fylgir ekki 
þessu leiðarljósi og réttarkerfi þá er hann/hún ekki góður 
múslími. Þannig að skilja verður Íslam frá múslímum. 


Við heyrum orðtökin Íslam og Múslímar frekar oft og við 
lesum ekki oft um Íslam og múslíma í bókum um trúmál, 
tímaritum eða fréttum og svo framvegis. Það sem við heyrum er 
oft mjög afvegleiðandi „ óréttlátur og mistúlkandi upplýsingar í 
gegnum fjölmiðla. Og ég verð að viðurkenna að mikið af 
þessum mistúlkandi og rangar upplýsingar koma jú frá 
múslímunum sjálfum. Þó að þetta sé staðreyndin þá er sjöundi 
hver maður múslími í heiminum í dag, og fólksfjöldi heimsins 
er sex milljarðar og þar af er milljarðaur Múslímar. Þetta er 
tölfræði sem hægt er að sanna frá mörgum heimildum. 


13 HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Hvernig kemur það til að sjötti hver maður í heiminum sé 
múslími, að sá maður viti ekkert um Íslam og veruleika Íslam? 
Ef ég myndi segja að sjötti hver maður í heiminum væri 
Kínverji, sem er staðreynd þar sem það er til meira en 
milljarður af Kínverjum í heiminum. En Kínverjarnir eru 
allkunnir og geta svarað til um landafræðileg, samfélagslegu, 
efnahagslegu, pólitíska, heimspekilega og sögulega þætti Kína 
og Kínverja án þess að hika! Hvernig stendur þá á að Múslímar 
vita ekkert um Íslam? 


Hvað er það sem sameinar 29 þjóðir, sumir segja 37 þjóðir, 
hvað er það sem sameinar þessar þjóðir undir einu sama 
einkenni? Hér eru bræður mínir frá Saudi1-Arabíu, Patkistan, 
Indónesíu Rússlandi og hvaðanæva úr heiminum en hvað er það 
sem gerir þessa menn að bræðrum mínum? Við erum jú úr 
mismunandi menningarheimum. Hvað er þetta með Íslam sem 
gerir það að verkum að við finnum fyrir samkennd? Og hvað er 
það sem sameinar okkur undir samar bræðralagi? 


Hvað er rétta auðkennið af þessum misskilda lífstíl, sem stór 
hluti mannfólksins fylgir? Að því gefnu þá mun ég reyna eftir 
besta megni að lýsa þeim lífsstíl, í ljósi þeirra staðreynda sem 
ég nefndi fyrr. Það er nauðsynlegt fyrir þann sem hlýðir á þetta 


4 Í HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





að hlusta af opnum hug og með opnu hjarta, því að ef ég sný 
glasinu sem stendur á ræðustólnum hér fyrir framan mig er það 
ekki lengur glas fullt af vatni, því að til að vera kallað fullt glas 
af vatni verður glasið að snúa rétt upp og sama er með skoðun 
okkar að hún verður að vera byggð á yfirveguðum grunni því 
annars mun hún aldrei vera byggð á rökum og traustum grunni 
heldur tilfinningum. 


Staðreyndir einar leiða ekki að skilningi, skilningur er byggður 
á samsetningi af umburðarlyndi, metnaði og möguleikann að 
geta viðurkennt sannleikan þegar maður heyrir sannleikan. 


Orðið Íslam þýðir undirgefni, afhendingu og hlýðni. 
Undirgefni, yfirgefningu og hlýðni til laganna sem Guð 
allmáttugur hefur ákveðið yfir okkur. Hægt er að segja Allah, 
skaparinn, hinn hæsti, sá alvitri og svo framvegis. En það eru 
allt nöfn Hans. 


Við segjum Allah þar sem, orðið Allah á arabísku er ekki hægt 
að nota til nokkurs hlut sem skapaður hefur verið, önnur orð 
sem við notum fyrir Hann er almáttugur er notað að öðrum til 
að lýsa hlutum sem hafa verið skapaðir. En orðið Allah er 
aðeins hægt að nota til að lýsa Honum sem hefur skapað allt 


I5 Í HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





það sem ég hef talað um. Og framvegis mun ég nota orðið 
Allah og þá vitið þið Hvern ég tala um. 


Orðið Íslam kemur frá orðinu “Salama" sem merkir að vera í 
frið og öryggi. Þess vegna er múslimi manneskja sem yfirgefur 
sjálfan sig, og er undirgefinn lögum Allah og með þessari 
undirgefni viðheldur sá einstaklingur frið og öryggi í sínu 
persónulega og opinbera lífi. Hægt er klárlega í gegnum þessa 
skilgreiningu eða hugtaki séð að arabíska orðið Íslam lýsir sama 
boðskap sem allir spámenn og sendiboð sem Allah hefur sent 
áður niður. Allir þessir Spámenn eins og Adam, Nóa, Abraham, 
Ísak, Ísamel, Jakob, Salómon, Móses, Jesús og Múhameð og 
fleiri má friður Allah og blessun vera yfir Honum og öllum 
öðrum spámönnum sem á undan honum komu. Öll þessi 
sendiboð og spámenn voru send frá sama Alsmáttuga Guði, 
með sama boðskap, með sama takmark og sögðu allir það sama: 
Hlýðið Allah, tilbiðjð Hann og Hann einan, framfyllið 
hlutverki lífs ykkar og gerið góðar gjörðir, því að þá munuð þið 
verða verðlaunuð í næsta lífi með eilífu lífi. Þetta var 
boðskapurinn sem þeir allir komu með á mismunandi 
tungumálum, á mismunandi tímum og til mismunandi fólks. 


IG|HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Ef að þið lesið hinar heilögu bækur nákvæmlega og ítarlega, án 
þess að byggja lesturinn aðeins á ykkar eigin túlkun, og með að 
horfa fram hjá texta sem er búið er að breyta og rengja þá 
munuð þið sjá að þetta var sá einfaldi búðskapur sem allir 
spámenn staðfestu hver á eftir öðrum. Enginn af þessum 
spámönnum sagði, ég er guð, dýrkið mig. Þú þarft ekki að leita 
lengi, að því að spámaður hafi sagt að hann sé Guð því að það 
finnst hvergi ekki í biblíunni, ekki í Tora, ekki í gamla né nýja 
testamentinu, ekki í Sálmum Davíðs þú munt ekki finna þessa 
staðhæfingu að Spámaður hafi sagt að hann sé guð í nokkurri 
bók. Þú munt ekki finna þess staðhæfingu í orðum nokkurs af 
þeim Spámönnum sem Guð hefur sent niður. Ég skora á ykkur 
að þegar þið komið heim í kvöld að blaðra í gegnum allar 
síðurnar í biblíunni þinni, og ég sver að þú munt hvergi finna 
þessa staðhæfingu þó að þú leiti lengi! 


Allir Spámenn og boðberar kölluðu fólkið til veg Allah og buðu 
fólki til að gera góðar gjörðir. Hver voru boðorðin tíu sem 
Móses tók á móti? Hvað var guðspjall Jesús? Hvað var það sem 
Jesús sagði? Hvað sagði Jóhannes Skírari? Hvað sögðu Ísak og 
Ísamel? Hvað sagði Múhameð? Má friður og blessanir Allah 
vera yfir honum og þeim. Allah segir: 


IT ÍHVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





“En enginn önnur boð og bönn voru gefin þeim en að dýrka 
Allah og Allah einan. Með hreinni og hreinskilni trú, og að 
biðja og gefa almús. Og þetta er rétta trúin (98:5| 


Að þessu gefnu er það líka passandi að skilgreina alla þessa 
spámenn sem múslíma. Vegna þess að múslimi er hvað? 
Hugsaðu ekki um Arabísku myndlíkinguna, eða stöðluð ímynd 
af því hvernig dæmigerður múslími lítur út, hugsaðu ekki um 
hugtök, hvernig múslímar í dag eru klæddir, hugsaðu ekki um 
Mekka, Saudi Arabíu eða Egyptaland, heldur hugsaðu um 
merkingu orðsins Múslími. Þar sem merking orðsins Múslími er 
sá sem er undirgefinn vilja hins Allmáttuga Guðs og hlýðir 
lögum Hans, og er þess vegna allt það sem er undirgefið og 
hlýðir lögum Guðs múslími. Þegar nýtt ungabarn er fætt, og 
kemur inní þennan heim, hvað er þetta barn á þeim tímapunkti? 
Ungabarnið er múslími þegar það fæðist og alveg þangað til að 
foreldrar barnsins kenna því einkvað annað. Þegar sólin færist 
um á braut sinni? Hvað er sólin þá? Sólin er múslími. 
Þyngdarlögmálið, hvað er það? Þyngdarlögmálið er lög 
múslíma. Allt sem er undirgefið Allah er múslími. Þess vegna 
þegar við af fúsum og frjálsum vilja dýrkum Allah, þá erum við 
múslímar. Abraham var múslími, Móses var múslími, allir 
spámenn voru múslímar. Og þeir voru sendir til sýns fólks og 


IS HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





töluðu mismunandi tungumál. 

Spámaðurinn Múhameð talaði Arabíska tungumálið og þaðan er 
orðið Múslími komið og merkir undirgefni og yfirgefningu. Sá 
sem er undirgefinn og yfirgefur sýnar eigin þarfir fyrir Allah 
Múslími. 


Hver einasti Spámaður og Boðberi frá Allah kallaði til sama 
grundleggjandi boðskap, “dýrkið Allah og verið heiðarleg og 
trú í tilbeiðslu ykkar til Hans“. Ef við rannsökum boðskap allra 
Spámannanna þá getum við auðveldlega komið að sömu 
niðurstöðu og ég að þetta sé rauð þráðurinn í gegnum boðskap 
allra spámannanna. 


Þegar ég var kristinn maður þá hugsaði ég oft um einn hlut sem 
veltist fyrir mér oft. Hvernig er það að Allah í gamla 
testamentinu er alltaf lýst sem að Hann sé einn. Guð, Herra og 
Kóngur yfir alheiminum, og þetta var fyrsta skipunin sem var 
gefinn Móses, að dýrka ekki neina afguði, eða að beygja sig á 
móti nokkrum hlut sem er á milli himins og jarðar. Allir 
spámenn sögðu að Allah er sá allsmáttugi, og í gegnum allt 


gamla testamentið er þetta endurtekið aftur og aftur. 


II HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Einnig höfum við fjögur guðspjöll sem nefnast Mattheus, 
Markús, Lúkas og Jóhannes. Hvað Mattheus? Hvaða Markús? 
Hvaða Lúkas? Hvaða Jóhannes? Fjögur Guðspjöll voru skrifuð 
fjörtíu og átta ára tímabili, og enginn af þessum mönnum hitti 
nokkurn tíman hvorn annan og enginn af þeim skrifuðu 
eftirnafn sitt á guðspjallið. Ef ég gæfi ykkur ávísun fyrir 
mánaðar launum ykkar og ég skrifaði fyrir nafn mitt á þess 
ávísun, hvaða banki myndu þá leysa út þessa ávísun fyrir 
ykkur? Ef lögreglumaður myndi stoppa þig og spyrja þig hvort 
þú hefðir dvalarleyfi og þú aðspurður myndi gefa 
lögreglumanninum aðeins fyrir nafn þitt, heldur þú að 
lögreglumaðurinn myndi taka þetta gott og gilt? Er hægt að 
sækja um vegabréf aðeins með að gefa fyrir nafn? Gáfu móður 
þinn og faðir þinn þér aðeins fyrirnafn? Hvar í sögu mannkyns 
er eitt nafn tekið gott og gilt sem ekta og traustverðug söguleg 
heimild? Hvergi, nema í Biblíunni. Hvernig getur þú byggt trú 
þína á fjórum guðspjöllum sem voru skrifuð af mönnum sem 
ekki vildu einu sinni gefa upp eftirnöfn sín, eru þeir áreiðanlegir 
sem gefa ekki upp eftirnöfn sín? 


Fyrir utan þessi fjögur guðspjöll eru til fimmtán bækur að auki, 
sem var skrifaðar af manni sem var síðar eftir að hann skrifaði 
þær var sami maður sakaður um svikráð og landráð. Og var 


20 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





dæmdur fyrir að hafa pyntað fjölmarga Kristna menn og þar að 
auki laug hann um að hann sæi Jesús sjálfur að hann hafi verið 
útvallin af Jesús eftir dauða Jesús að vera Sendiboði Jesús. 


Ef ég segði ykkur að Hitler, eftir að hafa framið fjöldamorð á 
gyðingum, ákvað síðar eftir að hafa hitt Móses að taka 
gyðingatrú og þar að auki skrifa fimmtán bækur sem hann 
myndi síðan bæta við Tora sem er hin helga bók gyðinga, 
haldið þið að gyðingarnir og þjóð þeirra myndi samþykkja 
svona lagað? 


Nei að sjálfsögðu ekki. Þannig að spurningin er hvernig geta 
fjórar bækur, þar sem eftirnafn höfundanna er ekki einu sinni 
tekið fram, og fimmtán bækur sem voru skrifaðar af manni sem 
pyntaði og myrti kristna menn verið tekin góð og gild af 
kristnum mönnum sem sannur vitnisburður Krists? Og að eftir 
að þessar bækur komu úr, þá er fyrst í þeim af öllum öðrum 
helgum ritum farið að skrifa um að Allah sé í raun maður, og í 
fyrsta skipti sem skrifað er um að Allah sé skipt um í þrjá hlut 
og í fyrsta sinn sem skrifað er um að Allah hafi gotið son. 
Hvernig er hægt að þetta villuleiðandi rit fölsun sé samþykkt af 
sönnum Kristnum mönnum? Hvernig er það mögulega hægt? 
Hvernig er hægt að samþykkja boðskap sem er búið að breyta 


21 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





vísvitandi til að villuleiða Kristna menn frá sannri trú á einn 
Guð? Hugsaðu um það? 


Þegar Spámaðurinn Múhameð kom fram í sjónarljósið kom 
hann ekki með nýja trú og kom ekki með nýjan lífstíl heldur 
skeði hið gagnstæða. Eina hlutverk Spámannsins var að 
endurtaka og staðfesta sama boðskap og allir aðrir Spámenn á 
eftir honum komu með, og það gerði hann í gegnum skapgerð 
sína og manngerð, og einnig með því að taka á móti 
guðdómlegum opinberunum sem hann fékk frá Allah. En þessar 
guðdómlegu opinberannir voru skráðar niður í rit sem kallað er 


Kóraninn og þýðir á Íslensku, það sem lesið er. 


Múhameð skrifaði ekki Kóraninn, Múhameð er ekki höfundum 
Kóransins, og það er var enginn sem kom Múhameð til hjálpar 
við að semja eða skrifa Kóraninn, heldur var það erkiengilinn 
Gabríel sem las upp Kóraninn fyrir Múhameð, og Allah hinn 
allmáttugi gerði hjarta Boðberans að stað sem útvarpaði 
Kóraninn fyrir mannfólkið, alveg eins og gervihnöttur gefur þér 
mynd á sjónvarp skjá. Hjarta Spámannsins var fyrsti 
geymslustaður Kóransins og það var þessi Kóran sem hefur 
verið varveittur nú í 1400 ár án þess að nokkrum staf hafi verið 
breytt. 


2 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Þekkir þú til nokkurrar bókar í öllum heiminum sem hefur verið 
varðveitt án þess að nokkrar breytingar hafa komið til á að 
minnsta kosti einum bókstaf? Enginn bók, fyrir utan Kóraninn. 
Farðu á bókasafn og lestu það sem stendur í alfræðiorðabókum, 
eða í nokkrum örðum bókum sem ekki eru skrifaðar af 
Múslímum. Lestu hvað þar stendur um Íslam, Kóraninn og 
Múhameð. Lestu hvað þeir sem ekki eru múslímar skrifa um 
Íslam, Kóraninn og Múhameð. Svo munt þú samþykja að það 
sem ég segi sé rétt. Að Múhameð er áhrifamesti og 
umsvifamesti einstaklingurinn í sögu mannkyns, og hefur 
enginn annar haft önnur eins áhrif á mann fólkið og hann. Lestu 
hver segir hvað. Margir skrifa að Kóraninn sé ótrúlegasta og ein 
mest varðveittasta bók í sögu bókmenntanna. Lestu hvað þeir 
segja. 


Aðrir Spámenn tóku líka á móti helgum ritum og í Kóraninum 
eru þessir spámenn nefndir, ævisaga þeirra, rit þeirra, sögur 
þeirra og verkefnin sem þeim var gefin er þeir voru sendir til 
mannfólksins. Hitti Múhameð alla þá, og náði hann tali af þeim 
til að skrifa ævisögu þeirra? Nei, að sjálfsögðu ekki. 


Í Kóraninum er Múhameð oft kallaður Sendiboð Guðs og 
innsiglið Spámannanna sem komu á undan tíð hans. Og þetta 


23 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





var afmörkun hlutverks hans sem manneskju. Múslímar tilbiðja 
ekki Múhameð. Múslímar eru ekki Múhameðstrúarmenn, við 
höfum engan rétt að taka hans nafn og kalla okkur 
Búhammeðtrúarmenn, ekki er heldur fólkið sem fylgdi Móses 
Mósestrúarmenn, fólkið sem fylgdi Jakob var ekki 
Jakobstrúarmenn, og þeir sem fylgdu Abraham voru ekki 
Abrahamstrúarmenn og svo framvegis. Hvernig kemur þá það 
til að fólk kallar sig Kristið? Jesús kallaði sig aldrei Kristinn, 
Jesús tók á móti opinberunum frá Guði og það sem hann heyrði 
frá Guði sagði hann og fylgdi bæði í orðum og verki. Af hverju 
kallar fólk sig kristið? Ef fólk vill virkilega fylgja boðorði 
Jesús verður það ekki að fylgja boðskap og boðorði hans? 
Hvernig var Jesús? Jesús var þjónn Allah hins allsmáttuga, og 
hann var líka þjónn og þræll Allah og var undirgefinn honum 
og kom aðeins með það sem Allah opinberaði fyrir honum. 
Kóraninn skýrir þetta á eftirfarandi hátt: 


“Í dag hef ég fullgert trú ykkar fyrir ykkur og sent niður 
blessanir mínir og ég hef valið fyrir ykkur Íslam sem trú 
ykkar“. (5:3| 


Þetta sýnir að Íslam er fullkomið lífsháttur. Og í gegnum 
Kóraninn er orðið Íslam komið, því að þegar búið er að ljúka 


2A | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





við byggingu þá er sú bygging kölluð hús, og þegar bíll er 
byggður, þá er hann prufu keyrður og vottaður og er síðan 
settur á götuna og kallaður bíll. 


Þegar Íslam var fullgert sem opinberun og var skrifuð niður í 
bók og í manndæmi Múhameðs þá fékk trúin nafnið Íslam. 
Íslam var fullkomið lífsminnstur og lífsstíll, og þess vegna var 
þetta boðorð ekki frábrugðið hinum og var áframhald og 
lokakafli á boðorði Allah til mannfólksins. Boðorðið boðaði 
ekki nýja trú á nýjan Guð. Heldur var boðorðið aðeins orðið 
Íslam, og eins og ég nefndi áður: Hvað eru spámenn? Jú þeir 
eru múslímar? 


Það sem frábrugðið Múhameð og öðrum Spámönnum er að þeir 
voru ekki sendir bara til ákveðins þjóðflokks. Hann var ekki 
aðeins sendur til að predika yfir Aröbunum. Og þess vegna er 
Íslam ekki bara trú arabanna, og voru ekki aðeins arabar 
kallaðir til trúarinnar og heldur allir þeir þjóðflokkar sem 
komust í tæri við Spámanninn voru kallaðir til Íslam. En margir 
segja að þetta sé ekki satt! Og að Múhameð sé aðeins spámaður 
Arabanna, en Múhameð var sonur Abdullah og var fæddur í 
Mekka, sem er borg á Arabíuskaganum og var hann Arabi frá 
fæðingu. 


25 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Þar að auki var Kóraninn opinberaður á Arabísku, til að verja 
hann frá þeim sem vildu breyta orðum hans og er varðveittur í 
sinni upprunalegu mynd. Einnig hafnar Kóraninn öllum 
staðhæfingum að Múhameð hafi verið sendur aðeins til 
þjóðflokks Araba. Allah segir. 


“Þú hefur ekki verið sendur nema að vera flytjandi góðra frétta 
og boðskaps sem varar þá við, en flestir af þeim vita ekki hvað 
bíður þeirra." (16:43) 


Sannarlega er Múhameð seinasti Spámaðurinn og innsigli þeirra 
spámanna sem komu á undan tíð hans. 


Þar sem notum heimildir úr Kóraninum til að styðja okkar mál 
og kynningu okkar á Íslam, er mikilvægt fyrir okkur að gefa 
bakgrunns upplýsingar um sjálfan Kóraninn og hvað í honum er 
sagt. 


Fyrst og fremst er það nefnt í Kóraninum að hann sé guðdómleg 
opinberun, sem var sendur niður frá Allah Almáttugum og var 


opinberaður af Múhameð í gegnum sýnir, Allah segir: 


“Félagi ykkar Múhammeð hefur ekki gengið í villu og hefur 


26 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





ekki rangt fyrir sér. Hann talar ekki af eigin hagsmunum og 
löngunum, ferkar eru það opinberannir sem eru opinberaðar 
fyrir honum". (53:2-4}| 


Ef við myndum sannfæra ykkur eða nokkurn annan um 
trúverðugleika Kóransins (sem guðdómleg bók) þá verðum við 
að sanna eftirfarandi: 


Að það hafi verið ómögulegt fyrir Múhammeð að sjálfsdáðum 
að hafa framkallað bók af þessum tagi. 


Við verðum líka að sanna að það er ómögulegt fyrir nokkurra 
aðra manneskju yfir höfuð takið að skapa eins fallega bók. 
Hugsum um það. 


Mér langar að spyrja einnar spurningar: í Kóran stendur: 
“Vér skópum manninn af leir. Settum hann síðan sem lHfandi 
dropa á tryggan stað. Því næst breyttum vér dropanum í alaqah 


(hlaupið blóð) og alaqah í mughdah (tuggið efni)..." (23: 12-14} 


Hvernig vissi Múhammeð að fósturvísirinn byrjaði sem hlaupið 
blóð sem hangir við móðurlíf konunnar? Hafði hann aðgang að 


27 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





einhverskonar röntgen tæki? Hvernig fékk hann þekkingu um 
þetta á þessum tíma þegar vísindin hafa bara komist að þessu 
fyrir um áratug? Hvernig vissi hann að hafið hafi skil á milli 
salts og fersk vatns? 


Hvernig vissi hann að sólin, máninn og pláneturnar hreyfast 
eftir föstum brautum, þegar vísindin uppgötvuðu þetta aðeins 
fyrir 25-30 árum. Sem var hægt að gera með þeim framförum 
sem hafa átt sér stað í vísindunum og tækni. Hvernig gat 
Múhammeð sjálfur mögulega vitað þetta fyrir 1400 árum síðan? 
Hvernig gat ómenntaður fjárhirðir sem hvorki kunni að lesa eða 
skrifa. Hvernig gat hann staðhæft nokkuð um þetta ómenntaður 
maðurinn? Hvernig gat hann framkallað svo fallega bók eins og 
þessa? Hvernig gat einhver sem lifði á hans tímum framkallað 
þetta stórkostlega verk einsamall? Hvernig gátu þeir sem lifðu á 
hans tímum og árunum eftir dauða hans gert vísindalega 
uppgötvun sem var uppgötvuð fyrir 25-30 árum síðan? Það er 
ómögulegt! Hvernig gat maður sem ferðaðist aldrei úr fyrir 
Arabíuskagann, sem sigldi aldrei bát á lífskeiði sínu, sem lifði 
fyrir fjórtánhundruð árum síðan gera svo byltingarkenndar 
nákvæmar lýsingar á fyrirbrygði sem var bara nýlega 
uppgötvað af vísindunum á nítjándu öld. 


28 |HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Og ef þetta er ekki nóg, látið mig segja þá eitt... Í Kóraninum 
finnst hundrað og fjórtán kaflar, sex þúsund vers og það eru 
hundruðin manna og kvenna sem hefur lagt alla þessa bók á 
minnið. En var Múhammeð einhverskonar snillingur? Hvernig 
var þetta hægt? Er það til einhver sem hefur lagt öll guðspjöllin 
á minnið? Var einhver sem lagði alla Toru á minnið, sálma 
Davíðs, og gamla eða nýja testamentið? Nei, enginn ekki einu 


sinni Páfinn! 


En það eru til milljónir múslima í dag, og hér í kvöld er einn 
maður sem hefur lagt alla þessa bók á minnið. Það er þrá hvers 
múslíma að leggja allan Kóraninn á minnið! Hve marga kristna 
hefur þú hitt sem hafa lagt alla biblíuna á minnið? Þú hefur 
aldrei1 hitt svona einstakling, því hann er ekki til. Þar sem þú 
hefur aldrei hitt kristinn mann, sem veit hvaða boðskap Biblían 
kom með í upphafi, vegna þess að Kristnir menn hafa 
sjöhundruð ólíkar bækur af Biblíunni. Og það eru í dag til 39 
mismunandi útgáfur af Biblíunni með mismunandi fjölda af 
versum og köflum, og Kristnir menn eru ekki sammála um hvað 
upprunalega Biblían var í rauninni löng. 


29 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Hversu margir hér leggja einhvað á minnið sem þeir í raun eru 
ekki sammála um eða finnst enginn sátt um hvernig það eigi í 
rauninni að vera? 


Þetta eru bara staðreyndir sem styrkja Kóraninn, og ég er ekki 
að reyna að vera niðrandi ég tala bara um hvernig ástandið er í 
Kristi dómnum í dag. Ég er manneskja og var sjálfur Kristinn 
og ég komst að þessum staðreyndum með eigin rannsóknum, og 
því finnst mér skilda mín að deila þessum upplýsingum með 
ykkur hér í kvöld, og það eina sem ég geri er að snúa við 
nokkrum steinum. Og í áframhaldinu þegar þið farið héðan þá 
er það sem þið komið að gera við þessar upplýsingar sem þið 
fáið hér í kvöld upp til ykkur komið. 


Að lokum, vill ég segja að það sem ég sagði hér á undan að 
þessi bók Kóraninn hefur verið varðveitt óbreytt í 
fjórtánhundruð ár, og ef ykkur finnst að það sem ég segi er satt 
mynduð þið þá ekki vera sammála því að þessi bók sé einstök í 
bókmenntasögunni þar sem hún hefur verið varveitt óbreytt í 
fjórtánhundruð ár? Myndirðu ekki vera það heiðarlegur að 
viðurkenna þetta? Sannarlega munt þú gera það ef þú er 
heiðarlegur maður eða kona eftir að þú hefur séð 
sönnunargögnin sem styðja mál mitt. Sannarlega muntu gera 


30 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





það eins og margir aðrir einstaklingar sem ekki eru múslímar 
hafa komið fram til, sömu niðurstöðu. 


Benjamín Franklins, Thomas Jefferson, Napóleon Bonaparté, 
Winston Chuchill og fullt af öðru fólki, ég gæti haldið áfram 
lengi. Hafa komið til sömu niðurstöðu og hafa tekið Íslam 
opinberlega eða óopinberlega. Þeir komust að þeirri niðurstöðu 
að enginn bók er eins vel varðveitt og Kóraninn og enginn 
önnur bók kallar fólk til visku, þekkingar og vegleiðslu af sömu 
visku og Kóraninn. 


Ef við höldum áfram að næsta punkti, sem er spurningin um 
áreiðanleika Kóransins. Í Kóraninum eru skrifað um meðal 
annars þekkingu um hæðstu eiginleika Allah svo sem nafn 
Hans, einkenni, tengsl Allah við sköpun sína, og hvernig 
mannfólkið á að uppfylla skildu sínar gagnvart Allah, boðorð 
spámannanna og sendiboðanna, líf þeirra, boðskapur þeirra og 
verkefnið sem þeim var falið í hendur, og sem er boðskapur 
sem sameinast trúna á síðasta, altækan og algildan spámanninn 
Múhammeð, sem er innsigli spámannanna og sendiboðanna 
sem komu á undan tíð hans. Þetta minnir manneskjuna um 
hversu stutt andartak lífið er og hversu mikilvægt er að nota 
þann tíma sem við höfum við í að uppfylla skildu okkar gegn 


31 |HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





skapara okkar með loforð að í næsta lífi verður lífið eilíft, og án 
þjáningar og sársauka. 


Eftir að við yfirgefum þennan sal í kvöld þá munum við fara 
einhverft annað ekki satt? Og þegar við yfirgefum þetta líf þá 
munum við fara einhvertt, hvort sem þú viðurkennir það nú eða 
ekki. Og þú berð ábyrgð á því sem þú gerir vegna þess að nú 
ertu búinn/búin að heyra sannleikan, og þú bergð ábyrgð á því 
sem þú gerir jafnvel ef þú hafnar þessum sannleika. Því að 
meiningin með þessu lífi er ekki bara að sitja hér og halda 
áfram eftir þennan fyrirlestur eins og ekkert hafi á sig skorið, 
heldur mun þessi fyrirlestur hafa einhver áhrif á ykkur og þær 
ákvarðanir sem þið takið núna í áframhaldinu. Hver orsök hefur 
verkan, og ef þið eruð kominn af orsök og að ákveðnum 
tilgangi þá hlýtur að vera til verkan! Því öll orsök mun hafa 
einhverft form af verkan! 


Þú ferð ekki í skólann til að bíða þar, þú ferð ekki í vinunna án 
þess að fá þín laun, þú byggir ekki hús án þess að einn dag flytji 
ekki einhver inn í það, þú kaupir þér ekki jakkaföt án þess að 
klæða þig í þau, þú þroskast ekki sem barn til þess að verða 
ekki fullorðin, þú vinnur ekki án þess að búast við því að þú 
munt í lok mánaðarins fá borgun fyrir, þú lfir ekki án þess að 


3 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





búast við því að einn daginn muntu deyja, þú getur dáið án þess 
að búast við því að enda í gröfinni að lokum, vegna þess að 
þessi vitneskja innan með okkur um orsök og verkan sannar 
fyrir okkur sjálfum að skaparinn þinn Allah hefur ekki skapað 
þig að ástæðulausu, og að þið hafið ekki unnið, leitað ykkur 
menntunnar, valið ykkur maka eða komið hingað að 
ástæðulausu. Svo að hvernig getið þið lýst Allah sem einhvað 
sem er óæðra ykkur sjálfum? 


Í Kóraninum er skrifað mikið um dýrðir og mikilfengleika 
náttúrunnar, svo sem sköpun hafsins, ánum, trjánna, planatanna, 
skordýranna og villtra dýra. Sköpun fjallanna, dalanna. Skrifað 
er um stöðuga útvíkkun alheimsins, stjörnukerfin, fiskanna, 
lífið í hafinu, líffærafræði, líffræði, samfélagið og sögu þess. 
Nákvæm lýsing á mismun paradís og helvítis, nákvæm lýsing á 
þróun fósturvísa, tekið er fyrir verkefni allra spámanna sem 
hafa verið sendir niður, og meiningu lífsins á jörðinni. 

Hvernig gat einn maður sem var fæddur í miðri stærstu 
eyðimörk jarðarinnar, sem hvorki kunni að lesa né skrifa, sem 
var fjárhirðir, hvernig gat hann mögulega hafa ímyndunaraflið 
eða getað komist að hlutum sem ekki voru í hans nánasta 
umhverfi og hann hafði aldrei á lífi sínu komist í tæri við. Það 


335 |HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





er sem hinsvegar einstakt við Kóraninn er að Kóraninn 
staðfestir sannleiksgildi helgra skrifta sem á undan honum 
komu þó að mörg þeirra séu ekki til í dag í sinni upprunalegu 
mynd, þannig að ef þú ert hræddur eða hrædd um að þú munir 
skipta um trú, þá getum við sagt sem svo að þú ert ekki að 
skipta um trú ef þú viðurkennir þessa. Ef þú þyngist um nokkur 
kíló og verður of stór til að uppáhalds jakkafötin þín passa ekki 
lengur á þig, þá hendir þú þeim ekki í ruslið er það? Nei 
vonandi ferðu til klæðskera, og lætur hann sníða fötin aftur og 
bæta við smá efni og breytingum svo að þú getir aftur komist í 
uppáhalds jakkafötin þín. Þú biður klæðskerann í öðrum orðum 
að stækka fötin fyrir þig. Og það á líka við um að ef þú léttist 
og passar ekki lengur í sömu föt, þá læturðu klæðskerann 
minnka þau fyrir þig, því að þú ómögulega vilt ekki henda 
uppáhalds jakkafötunum þínum beint í ruslið. 


Og svo á það líka við um trú þína, ást þína til spámannsins 
Jesús, samband þitt við Guð, illbeiðsla þín, heiðarleiki þinn, 
áreiðanleiki þinn og sönn trú þín á allmáttugan Guð þessari trú 
breytir þú ekki né hendir burt beint í ruslið, heldur er mikilvægt 
að þú haldir fast í þessa trú , en gerir ákveðnar breytingar ef 
sannleikurinn er skýr fyrir þér. Síðan þarft þú bara að vera 
heiðarlegur við sjálfan þig, og viðurkenna fyrir sjálfum þér að 


34 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





þú hafir þyngst um nokkur kíló og verðir að gera nokkrar 
breytingar. 


Íslam er einföld trú bræður mínir og systur, berið vitni um að 
það sé ekkert sem er þess vert að vera tilliðið en Allah. Ef ég 
myndi biðja ykkur að viðurkenna að faðir ykkar sé í raun og 
veru faðir ykkar? Þá mynduð þið eflaust svara að sjálfsögðu 
faðir minn er faðir minn, konan mín er konan mín, sonur minn 
er sonur minn og ég er ég sjálfur. Hvernig er það þá svo ill 
tilkomið að þú neitar að Allah hinn almáttugi sé einn og að 
hann er Herra og Skaparinn þinn? Af hverju? 


Ertu of hrokafullur? Telur þú þig vera yfir sannleikan hafinn? 
Er einhvað leyndarmál sem við vitum ekki um sem þú vilt deila 
með okkur hér í kvöld? Eða ertu bara of örvinglaður? Þessa 
spurningu verður þú að spyrja þig sjálfur. 


Ef þú vissir að þú gætir kannski dáið í kvöld, og fram fyrir þér 
er paradís og bak við þig er helvítið, og þú hafðir tækifærið að 
setja tækifæri til að lagfæra þau vandamál sem hafa komið upp 
á milli þín og Allah og hefðir tækifærið til að fá allar syndir 
þínar fyrirgefnar og gerðar af góðum gjörðum. Ef þú myndir 
gera þetta áður en þú myndir deyja í kvöld, og ef að þú myndir 


35 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





vita að þú gætir dáið í kvöld þá myndir þú ekki vefjast um að 
vitna að það sé aðeins einn skapari sem standi þér til boða. Og 
þú myndir ekki hika við að vitna um að Múhammeð sé 
Sendiboði Hans og fulltrúi allra þeirra Spámanna sem á undan 
honum komu. Þú myndir ekki hika við að bera vitni um að þú 
sért einn af þeim sem vill verða skráður niður í bók Allah og 
sem er meðal þeirra sem vilja vera undirgefnir vilja Allah, þú 
myndir ekki hika við gera þetta ef þú bara vissir hvað bíður þín 
ef þú myndir ekki samþykkja þetta. 


Þar sem þú ert óttasleginn yfir er að þú heldur að þú munt Hfa 
að eilífu, og þess vegna viltu hafa gaman af lífinu eins lengi og 
þú getur. Þú vilt drekka aðeins meira viskísjússa, daðra meira, 
dansa meira, syngja meira, þú vilt fara út á lífið meira og að 
sjálfsögðu ert þú ekki reiðubúinn undir það stóra átak að fara að 
biðja til Guðs daglega! Þetta byggir þú allt á þeirri óvissu að þú 
heldur að þú munir lifa að eilífu, en hversu lengi varir þessi 
eilífð? Hversu lengi er hægt að blekkja og ljúga að sjálfum sér? 
Ég sé hér marga sem hafa orðið eins og ég sköllóttir? Hvað var 
það langt síðan að þessir menn höfðu mikið og þykkt hár á 
höfði sér? Nokkur af ykkur hafa byrjað að verða gráhærð, hvað 
er það langt síðan að þið höfðu ekki grátt hár á höfði ykkar? Þú 
hefur kannski sársauka í öxlunum og hnjánum og á öðrum 


3 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





stöðum jafnvel gikt, hvað er það langt síðan að þú varst ungur 
krakki sem hljóp um lék sér og hreyfði sig án þess að finna til 
nokkurs sársauka? Hvað er langt síðan þetta var? Það var í gær! 
Að sjálfsögðu! Svo að ef þið mynduð kannski deyja í morgun, 
hversu lengi mynduð þið vilja bíða eftir að viðurkenna þetta 
fyrir sjálfum ykkur? 


Íslam er að vitna um það að það finnst enginn sem hefur rétt að 
vera 1illbiðin fyrir utan Allah einn og einsamall án þess að 
tilbiðja nokkuð við hlið Hans. Íslam er að sýna undirgefnin 
gangvart Allah og fylgja því hlutverki sem hann skapaði þig til 
að fullgera. Íslam er að viðurkenna að það séu til englar, sem 
voru sendir niður il jarðar tl að miðla boðskap til 
spámannanna sem þeir komu síðan áfram til mannfólksins. 
Hluti af þessum englum stjórnaði vindunum, fjölunum og 
höfunum og engill dauðans tekur sál þeirra sem Allah hefur 
skrifað að sé kominn á loka stig lífs síns. Að maður viðurkennir 
að allir Spámenn og boðberar voru réttlátir menn, sem Allah 
sendi, og að viðurkenna að allir spámenn og boðberar hins eina 
og sama Guðs hafi verið réttlátir menn, að viðurkenna að 
dómsdagur muni upprenna og að mannfólkið verði þá reist frá 
dauðum og dæmt fyrir gjörðir sínar. Að viðurkenna að við 
munum vera reist upp frá dauðum. 


37 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Skyldur hvers múslíma eru einfaldar, og samanstanda þessa 
skyldur af fimm hlutum: Íslam er eins og stórt hús, og hvert hús 
verður að byggja með máttarstólpum og sterkum grunni, húsið 
verður að vera byggt eftir ákveðnum reglum, og 
máttarstólparnir halda þessum reglum uppi, þessa reglur í Íslam 
eru eftirfarandi. 


Að viðhalda algjörri eingyðistrú, og að taka sér engan annan 
félaga til að tilbiðja við hlið Allah, að dýrka engan við hlið 
Allah, að segja ekki neitt um Allah sem þú hefur ekki rétt á að 
segja, að segja ekki að hann hefur föður, son, dóttur, móður, 
föður bróðir, frænku eða annað svipað. Og að bera vitni um að 
Múhammeð er síðasti sendiboði Hans. 

Að gera bænina. 

Að gefa almús. 

Að fasta á meðan Ramadan mánuði stendur. 

Að fara í pílagrímaferðina til Mekka og Medína. 


Og kannski kemur upp þessi spurning, er þetta ekki erfitt? Og 
svarið er Nei, vinir mínir þetta er alls ekki erfitt. Ekki fyrir þann 


sem opnar skilningsvit sýn og hjarta sitt og tekur á móti 
sannleikanum með opnum örmum. 


3 |HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Þessi fyrirlestur var haldinn í Saudi Arabíu árið 1994, fyrir 
áhorfendur sem ekki voru Múslímar, eftir að fyrirlestrinum var 
lokið og þetta sama kvöld tókum 43 af þessu sömu áhorfendum 


Islam sem trú sína. 


Til að fá meiri upplýsingar um Íslam, getið þið heimsótt 


heimasíðuna: http://www.islam.is 
FRÍR BÓKHALDSBÆKUR 
icelandic 


STUTT MYNDSKREYTT KYNNINGARHANDBÓK UM ÍSLAM 


English 
A Brief Ilustrated Guide To Understanding Islam 


Women in Íslam 


(Qur'an á Modern Science) Compatible or incompatible? 


Stories of New Muslims. 


Priests Embracing Islam. 
Is the Trinity Doctrine Divinely Inspired? 
The Life of Prophet Muhammad (S.A.W.) 


39 | HVER ER TILGANGUR LÍFS ÞÍNS? 





Series of Prophecies in the Bible for the Advent of Muhammad 
(Pbuh). 


Is the Bible God's word 


The true religion of God 
How to become a Muslim 


Human rights in Íslam 


Fleiri Tungumál í 


www.islamic-message.net 


www.1slamic-invitation.com 


aðeins senda til: 
info enislamic-message.net 
Or 


Conveying Islamic Message Society 
P.O. Box 834 — Alex — Egypt 
(00203) 5929097 


